WikipediA 


Timog Amerika 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Timog Amerika (Ingles: South Ameriea ) ay isang 
kontinente na matatagpuan sa Kanlurang Hemispero sa pagitan 
ng mga karagatang Pasipiko at Atlantiko. 

Kadalasang tinutukoy na kabilang sa Amerika, katulad ng 
Hilagang Amerika, pinangalan ang Timog Amerika kay 
Amerigo Vespucci, na ang unang Europeo na nagmungkahi na 
ang Amerika ay hindi ang Silangang Kaindiyahan, ngunit isang 
hindi pa natutuklasang Bagong Mundo. 

May laki ang Timog Amerika ng 17,840,000 kilometro 
kuadrado (6,890,000 milya kuadrado), o nasa 3.5% ng ibabaw 
ng Daigdig. Noong 2005, tinatayang nasa 371,000,000 ang 
populasyon nito. Pang-apat ang Timog Amerika sa laki 
(pagkatapos ng Asya , Aprika, at Hilagang Amerika). 

Mga teritoryo ng mga Bansa sa Timog 
Amerika at rehiyon 


y 


Mapa ng mundo na pinapakita ang Timog 
Amerika 



Isang larawang satellite eomposlte ng 
Timog Amerika 
















Pangalang ng rehiyon at 
teritoryo, kasama ang watawat 

Lawak 

(km 2 ) 

Populasyon 

Densidad ng 

Populasyon 
(bawat km 2 ) 

Kabisera 

Arhentina 

2,766,890 km 2 
(1,068,302 sq mi) 

40,677,348 

14.3/km 2 
(37/sq mi) 

Buenos 

Aires 

Bulibya 

1,098,580 km 2 
(424,164 sq mi) 

9,247,816 

8.1/km 2 
(21/sq mi) 

La Paz, 
SuereW 

* Brasil 

8,514,877 km 2 
(3,287,612 sq mi) 

191,908,598 

22.0/km 2 
(57/sq mi) 

Brasilia 

Tsile® 

756,950 km 2 
(292,260 sq mi) 

16,454,143 

21.1/km 2 
(54.6/sq mi) 

Santiago 

| Kolombiya 

1,138,910 km 2 
(439,736 sq mi) 

45,013,674 

37.7/km 2 
(97.6/sq mi) 

Bogota 

Ekwador 

283,560 km 2 
(109,483 sq mi) 

13,927,650 

47.1/km 2 
(122/sq mi) 

Quito 

Kapuluang Falkland (UK)t 3 i 

12,173 km 2 
(4,700 sq mi) 

3,140t 4 ! 

0.26/km 2 
(0.7/sq mi) 

Stanley 

| Guianang Pranses (Pransiya) 

91,000 km 2 
(35,135 sq mi) 

221,450 

(Enero 

2008)t 5 ] 

2.7/km 2 
(5.4/sq mi) 

eayenne 

Guyana 

214,970 km 2 
(83,000 sq mi) 

770,794 

3.6/km 2 
(9.3/sq mi) 

Georgetown 

Paragway 

406,750 km 2 
(157,047 sq mi) 

6,347,884 

15.6/km 2 
(40.4/sq mi) 

Asuneion 

| | Peru 

1,285,220 km 2 
(496,226 sq mi) 

28,220,764 

21.7/km 2 
(56.2/sq mi) 

Lima 

iiliS Timog Heorhiya at ang Kapuluang 
Timog Sandwieh {{South Georgia and 
South Sandwieh Islands (UK)}}[ 6 1 

3,093 km 2 
(1,194 sq mi) 

20 

0/km 2 
(0/sq mi) 

Grytviken 

— Suriname 

163,270 km 2 
(63,039 sq mi) 

438,144 

2.7/km 2 
(7/sq mi) 

Paramaribo 

Urugway 

176,220 km 2 
(68,039 sq mi) 

3,477,778 

19.4/km 2 
(50.2/sq mi) 

Montevideo 

Benesuwela 

912,050 km 2 
(352,144 sq mi) 

26,414,815 

27.8/km 2 
(72/sq mi) 

earaeas 

Total 

17,824,513 

382,426,313 

21.5/km 2 



Silipin din: List of South Ameriean eountries by population 

Indigenous peoples 

■ Alaealute, Ataeamenos, Aymara, Awa, Aguarunas, Ashanineas 

■ Banawa, eanaris, eaiapos, ehibeha 

■ Cocama, Diaguitas, ehayahuita, Enxet 

■ Ge, Guarani, Juris, Mapuehe 

■ Matses, Pehuenehe, Quechuas, Shipibo 

■ Shuar, Tupi , Xucuru, Urarina, Wayuu 

■ Yagua, Y^nomamo, Zaparos, Arawaks, Wai Wai 

























































Tingnan din 

■ Kasaysayan ng Timog Amerika 


Mga kawing panlabas 


1. La Paz is the administrative eapital of Bolivia; Suere is the judicial seat. 

2. ineludes Easter Island in the Paeitie Oeean, a Ohilean territory frequently reekoned in Oeeania. 
Santiago is the administrative eapital of Ohile; Valpara fso is the site of legislative meetings. 

3. Olaimed by Argentina. 

4. Falkland Islands: Hulyo 2008 population estimate (https://www.cia.gov/library/publications/the- 

world-factbook/geos/fk.html). CIA World Factbook. 

5. (sa Pranses) INSEE, Government of France. "Population des regions au ler janvier" (http://ww 
w.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&refJd=CMRSOS02137). Nakuha noong 
2009-01-20. 

6. Also elaimed by Argentina, the South Georgia and the South Sandwieh Islands in the South 
Atlantie Oeean are eommonly assoeiated with Antaretiea (due to proximity) and have no 
permanent population, only hosting a periodie eontingent of about 100 researehers and visitors. 


Ang lathalaing ito na tungkol sa Heograpiya ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa 
pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Timog_Amerika&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Timog_Amerika&oldid=1727514" 


Huling pagbabago: 17:51, 8 Nobyembre 2019. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 























